











ll C 


MARWNAD; 


AAIRYAID, 


“ AM Y ŵ 





“ PARCHEDIG 
WILLIAM MICHAEL, 
Yr hwn a ymadawodd a'r byd hwn, 

Gorph. y 14g, 1824: | 


b Derbyniwyd ef ŵr winllan, yn yr 16g o'i oed i Eglwys y 
L Dre'fach, Plwyf Llangeler, Swydd Gaerfyrddin. 


Terfynodd ei yrfa yn y W einidogaeth yn Saron, 
Plwyf Llandybie, yn 35 oed, 


Ŵ Ar Dôn a elwir “ Ymadawiad y Brenhin,” 


> a'r “ U Â 
GAN 


( 
| JOHN LEWIS, 
h Lletty'r-ywen, Llanfihangel-Aberbythych. 





Ar yr achlysur yma, myfi a anturiais ganu; ni bu fy ngwaith 
erioed o'r blaen mewn print, ac yr wyf yn siwr na buasau y 
waith hon hefyd, oni buasau i daer annogaeth fy mhrodyr fy 
nehor ha gan hynny nid wyf yn ewyllysio i'r gwaith hwn 
fyn'd yn Gân Ffair na Marchnad, nid am fy mod yn ofni collu'r 

elw, ond gyda golwg ar anaddasrwydd y cyfryw leoedd i £y- 

hoeddu yr hyn a gynnwysir yn y gan. a 





LLANDEILO: | 
Argraffwyd gan John. Davies. 












MARWNAD, &c. 





FY anwyl frodyr mwyn caredig, 

Rhoddwch ostegiiîm yh ystig, 17. 

Ac i'm cân o.goffadwriaeth,  , 

Am un oddiyma, hedodd ymaeth, 

Sef, WILLIAM MrCHAEL, dawel: dyner, 

Aeth o'r, bydi wlad.uchelder: 

Canlynodd Dduw yn ei fyw, er pob rhyw chwerw 
groesau, 

A than ddwylaw oeron angau, 

Arei gynnydd Ef a ganau, 

Credu 'r wyf Williain huno, 

A'r briodas drwsiad drosto; Le 

A'i lamp yn llawn o'r olew, iawn, y ddwyfol ddawn 

: ddymunol, _ UL 

Yr hwn sy'n.cynneu yn.drag'wyddol; 

Nid gau-beth byd, ond,gobaith, bywiol. 


Rhai mynudau cyn terfynu, 

Fe fu, Wêlliaimn yn cynghori; a 

Ag yn dwê'yd nad oedd,a ddaliau, 

Ond gwaed y,groes yngwyneb angau. 

Annogeu 'î frodyr gyda hynny, 

'N siriol iawn 1ddechren canu, 

Mi wela 'mhell, y wlad sydd well, gan Dduw, ir. pe-_. 
rerinion, NOW TG o | 

Lle mae pob un ar lun Angylion; 

Ond yn cario harddach coron; 





3 


Caru'n gysson canu âm Iesu,” 

Oedd at derfynau 'wrth GSFY AU” ; 
Felly'r aeth, i'dd ei daith, mewn effaith per oriaeth, 

At Awdŵr doeth yr Iachawdwriaeth, y 

O tu fewn i'r etifeddiaeth. ymd 


Nawr mae eii mawr yn Saron, 
Ar ol un, a fu mor ffyddlon; 
Fe fu bymtheg o flynyddau, 
“Ar y'niaes, yn loyw'i arfau; 
Ond, y nawr fe hedodd ymeth, 
I fwynhau ei etifeddiaeth, 
I blith y llu, hyfryda fry sy'n canu ar Wyt. 
Ac yno'n seinio nefol odlau, 
Ynghyd a'r côr, i'r Hŵn a'i carai; 
'-Yn Mhorth-y- “rhyd yn fisiol byddau, 
A. Gwaun-glyn-da am rai blynyddau, 
Fe fu i Dduw, yn ei fyw, yn weithiwr difefel ; 
. Gwedi urddo, yn ei arddel, 
'Yny tywydd fel y tawel. 


Fe ddeisyfodd cyn Gifydu, 
Am y brodyri bregethu; 
Y parchedig Daniel Davies, 
A'r brawd. Dafydd Bowen ddaŵnus; 
Yn mhlith pa rai y bu'n addolu, 
' Gwir ganlynwyr, dnwyl Íesu; 
Fe ddaeth y wŷs o'r nefol lŷs i'w alŵ ef Y6Hy, 
Byddwn barod am y pura, 
Mae hi'n nesu i rhyw rai'n nêsa; 
Côâsawn fai a cheiswn faddeu, 
'Pawbatei Luniwr arei luniau; 
Fe ddaw'r wŷs, odd” fri ar ffys, i'n galw ninnau'n unig, 











4 


O fewn i'r Tŷ rhagderfynedig, 
Lle nad oes gwi na phwaith MRychymniig 


Fe dd ywedodd Daiiol YE Ddeies, 

Pan y clywais, bum helbylis; 

Daeth gair yr Arglwydd atta'n union, 

Gan ddwe' yd, da da, wâs da, a ffyddlon, 

Buost ffyddlon ar ychydig, 

Ond yn awr cai fyn'd i'r golud; 

Gwlad sy'n llawn, o dduwiol ddawn, a ffrydiau o gwîn 
nefolaidd ; 

Ti gai nofio yn ddiddiwedd, 

Yn y cariad a'r gogonedd, 

Gwlad, lle nad oes, dyífryn Baca, 

._ Gwlad sy'n llawn o fywiol; Fanna, 

Gwlad o hedd, tu draw i'r bedd, yw gwedd yr Hw na'i 
carodd, 

Ac yno'n byw i Dduw'n fyddinoedd, 

Yn Offeiriaid a Broniiaendd I. 


Fe ddywedodd Dafydd Bowen, 

Am y brawd oedd wedi gorphen; 

Iddo ddilyn yn ei amser, 

Yn ol siampl Paul a Pheder; 

Ymdrechu yn y weinidogaeth, 

A thrwy Grist yn gallu pob peth; 

Ehedodd ffwrdd, at y bwrdd, sydd wedi ei arlwyo, 
I wel'd gogniant Iesu yno, 

A bod byth yn debyg iddo, 

Ca'dd ei alw'n foreu i'r Winllan, 

Ac yno bu, ddiwrnod cyfan; 

A wnetbyn drech deg, am dan ddeg, dros enw'i 
Dduw yn ddiwyd fM 


o 


Ac, y nawr, ca'dd fywd i'r gwynfyd; 
Ti fewn i'r llên at Bren y St a 


Nawr mae'r plant, fu dan êi ofal”. 
Yn ymddifaid 'yn yr anial; 
Ac er eu bod hwy felly'n weiniaid, 
Mae Duw'n gwenu ar drueiniaid; 
Rhodd driugain cedyrn Israel, 
_ O blaid amddifaid 'Witliam Michael: 
Duw rotho''ras, ti ont âr y 'ma's, ni phar hi, yn. bL 
ryfel; 
Cyn cael myn'd i'r ddin dawel, 
I gyfeillach William Michael. 
Gweddiwn ninnau er newn galar, 
Boed dywyllys, ar/y ddaear; 
Fel delo íl, o'r ysig hîl, íi lwybr câl y bywyd, 
Oraia gaffo' u harddel hefyd, 
Yn ngole” r haul ym mhoreu ^r: Ailfyd, 


Fe fu'n ddyfal yn eu ddyddiau, 
Cyhoeddodd Grist a'i ddwyfol râdau; 
Crist yn sylfaen, Crist yn fywyd, 
Crist yn Noddfa, gadarn hefyd; 
Ac fe ddwedodd dan law Angau, 
Mae Crist yn ddigon: mawr i minnau; 
Trwy rîn' y gwa'd, mae'n rhoi iachad, yn. mhob Fwlid 
' igleifion; 
Ac yn chwyddedig dônau'r afon, 
Bendigedig! mae E'n ddigon; 
Cyhoeddi'r oedd y wir aifrrs DN 
Wrth bregethu'r Iachawdwriaeth, 7 
Crist ei hun, yn Dduw'a dyn, fa'n n sefyll dŵ y' 
cleddau; 

















6 


Duw Dad yn oreu, Duw. Fabyn.dioddaus, 
Duw Yspryd Glân yn puro'r Perlau, : 


Gwyn ei fyd y Tad;a'i magodd, .. 

Bendith oedd i'r bronau sugnodd ; 

Eu berthnasau na;alerweh,: 4 bon 9 1 0 

Mae William gwedi meddi heddwch; ic 

Yn mhlith y Saint y'ngwlad goleuni, 

Mewn harddach lle.a. phurach cwmni, (Ô 
Gyda'r Oen, lle nad oes poen, ac yno yn frenhinoedd ; 
“Pob un yn cânu i'r hwn a'u cannodd, v^ 
Am y Gwaed mewn pryd a'u prynodd; 

Gyda Christ a'i Apostolion, anl! 
A llawer mîl o'r hen Ferthyron, bDeu 
Wrth gofio'r cwrdd, fydd ar y bwrdd, rhyw fdreu 
' draw yngwledda; We Tir iny 
Er mewn adfyd enaid. yma, 
Pwy na chanai, Haleluial . 


Duw a Thad ein trugareddau, , 

Atat Ti mae'n herfyniadau; 

Am Tt yn siriol, roddi'i Saron, 

Un o'r Ffydd, i fod yn ffyddlon; 

Un i fagu, union Fugail, 

Yn ei ddydd fel William Michael, ìU 
Porthwr W, Bs oedd yn fwyn, lle byddau ymahob an: 


nedd; F 
Eu cynnyddu'r oedd yn rhyfedd, 
A didwyll laeth Gair y gwirionedd; 
_ Rhwysg y Weddw, Tad ymddifed, 
'Does ond Tydi all lanw'r golledg 
Posha'th breiddin fryg a gwraidd, a'th beraidd fên- 


1thion ; 





7. 


'Tyn hwy dan, dy adenidision, 0 0 5008 
Fel y casgl giâr ei chywion, ^^. yo ; 


Yn awr mae galer:tbwy'n Eglwysi, :: 
Ffordd oedd William; yn age fad Ŵw 
Cwyno'r ŷm fel daiarolion, iyd TH. 
Ar ol un, a fu mon ffyddlon 
Ond yn y Nef mae gonfoleddu,. 
Wrth ederbyn un; o'r duwiol deulu: 
Lle,.nad oes haul, nag eisian i gael; ond Addw' r ail ei 
hunan, a 
O! am aden ffydd i i.hedfan,. 
I'r lle di bechod, fawr ai bychan ; 
Fe aeth un o'r brodyr, ffyddlon, 
Adre' at y Cwmmwl,Tystion, P 
Rhai:aeth o'i fla'n, «nwy ddwr a Him â i'w r anna Iii 
gynnes, ' 
Lle nad oes llew, na; bŵwystfil:gormes;: 
Haul na gwres, na phtiir,.na ffwrnes. 


Byddwn ninneu bawb yn barod, 

Ein dyddiau sydd, bob dydd yn darfod ; 

Ar fyr i'r siwrneu, ni wynebwn, 

Ar hyd lwybr na's dychwelwn 

Ceisiwn Geidwad yn ddiragrith, 

“ Nid oes yn Nghrist ddim damnedigaeth, a 
Ceidwad yw, i ddynol ryw, i'w cadw'n fyw rhag 

angau; 

“ G]ynwn wrtho ar ein glyneu, 

Mae'n addo a'r go'dd ei fodd i faddeu; 

Os treulio'n dyddiau, yn ol ein meddwl, 

Mae Barn gyhoeddus gwedi'r cwbwl; 
mn nawr, fach, a aY dd wrth.draed yr 

esu ô 























8 


Gan edrych, a oes gobaith i TY 
Ï gael cyfran yn Ei gyfri, 


Wrth son am William ar ei'siwrniau, 
Cofiwn bawb, beth raidi ninnau; 
Ffarwel mwy gyfarfod yma, MW 
Mewn Cwrdd chwarter, na Cynn 
Ffarwel, gydweithio yma'n ddiwyd, 
Nes cael cwrdd ar fwrdd J bywyd, i 
Lle na oes:plâ, naneb:ynglâ', na ffrwyth, ria ched 
gwa 'rddodigi ; 
Nac un bwystfil câs gwenwynig, 
Yn y, Baradwys Wynfydedig! 
Ffarwel mwy cydgasglu Manna, 
Ffarwel deithio'r anial garwâ, 
Gogoniant. mwy, sydd ganddynt hwy; wedi ei ddat-^ 
gu io; ' ' 
Môr yn llawn, a:byth heb dreio; : 9 í 
Tôn ar dôn, heb fesur arno!!! i G0 AB E Ï 


ar 


DIWEDD. 


Davies, Argraffydd, Llandilo. >^ 


